€nffnwrinet]y mam 1y dime drn 


O 


/ 


BARCH. DEON COTTON, 


ŵ 


BANGOR, 


BANGOR: 
?WYD GAN J2 MENDUS JONES. 


reos. 














RHAGDRAITIH, 


“sWele Israeliad yn wir, yn yr hwn nid wryll,.—“ Coffadwriaeth y cyfiawn sydd 


fendigedig." 





OYNYCIWYD gwobr o 0ri gini a thlws arian, gan ychydig 
gyfcillìon, am y Bryddest oreu er Coffadwriaeth am y di- 
weduar Dra HO, DEON COTTON, Bangor. Y Parch. 
M. Williams, M.A. (Nicander) yn feirniad. Derbyniwyd 
un-ar-ugain o Bryddestau ar y testyn teilwng uchod, ac 
welo dair ohonynt. Y gyntaf gan “ Plorator,” neu Robyn 
Wyn, Bangor, i'r hwn y dyfarnwyd y wobr. Yrail ydyw 
eiddo “ Diaddurn,” neu J. Hughes, O.M., Vaynol School; 
yr hon a farnwyd yn drydedd oreu; ac yn gymaintag i 
awdwr yr ail oreu omedd ini gyhoeddi ei Bryddest, yr 
ydym yn cyhoeddi eiddo “Deigryn,” neu B. D. Roberts, 
Bangor. Y mae y tair yn amrywio yn eu meddylddrychau, 
ac wele hwynt at eich gwasanaeth, ac nid gormod yw 
dyweyd fod y diweddar Ddeon yn llenwi y cymeriadau 
dysgleiriaf o eiddo y tair. Gan hyny, hyderwn na fydd i 1 
neb fod yn ol o feddianu'r tair Pryddest, ac y bydd i bob 
ysgolfeistr ymdrechu i'r holl ysgoleigion ag sydd o dan 
eu gofal, fod yn feddianol ar y llyfryn hwn, ae y byddant 
ar gôf a chadw yn eu meddyliau pan na bydd y llyfr ar 
gael. 


JOHN JONES, 
Disbric Registry Office, 
Bangor. 


bwdog. Maa Hw ye eu “y^ aa€, 








| | Sarfona deon. Coffon, | 


—— Y 
BUDDUGOL YN EISTEDDFOD BANGOR, GORPH. 2l, 1868, 


MAE'N DEON hybarchus yn awr wedi marw, (nl 
Fe roddwyd ein DEON dan briddell y bedd 
Mae'r galon yn gwaedu yn adsain ei enw, Y 
O'r hawddgar bendefig! urddasol ei wedd: 
Tyr'd Awen alarus, O tywallt dy ddagrau, 
Ni raid iti wrìdo am wylo yn awr, 
| Ni roddwyd dan leni yr oerion briddellau 
Un gerid'n fwy anwyl, un berchid mor fawr. 
i 
| 
' 





Os ydoedd yn estron o ran ei waedoliaeth, 
Ein bryniau a garodd yn moreu ei oed ; 
Ei enaid a hudwyd gan swynion ein talaeth, 
Rwy'n caru'r llanerchau a sathrodd ei droed. 
Hen ddinas Caerlleon ddyrchafa ei chŵynion, 
Mae dagrau y Cymro yn gymysg â'r Sais 
Wrth gofio rhinweddau dysgleirwych y DEON ; 
l Bu'n gyfaill i ryddid, bu'n elyn i drais. 


—- 5 


Mae talu ymweliad &g argel ei wely 
Yn agor cuddfeddau y fynwes yn awr ; 
W el dyma orweddfan y gŵr y mae Cymru 
Mewn hiraeth o'i golli, eì galar sydd fawr : 
Ar GuNMAU ei gynhebrwng, olwynion masnachaeth 
Gydsafodd yn llonydd, yn deyrnged o barch, 
Yn oÌfrwm gwladgarol i'w bur goffadwriaeth 
Roedd gwreng a boneddig yn dylyn ei arch: 


SS YS 


Y newydd o'i farw darawodd ein dinas 
A. iasau llesmeiriol o ofid a braw ; 
Trwm alar a lanwodd y bwthyn a'r palas, 
_ A'r gweithiwr a safai â'i bwys ar ei raw ; 
Pob sect ac aethyddiaeth, gyd-deimlant ei golli, 
Galaru amdano wna'r ieuanc a'r hen ; 
Trom ergyd anaele i gymoedd Eryri 
Fu dydd claddedigaeth fythgofus y DEAN.' 


Bu'n anrheg fendithiol o ddwylaw Rhagluniaeth, . 
I'n dinas Esgobol, pwy ddywed ei gwerth ? 

A'i fywyd llafurus fu'n ddirfawr wasanaeth 
I buro ei moesau, i grefydd bu'n nerth, 





—: UO “——————-—— YO O ” A ——————— 


ATH 





5 


_ Bu'n fflangell ar bechod ar hyd ei faith yrfa, 
Î Bu'n gyfaill moesoldeb, pob rhinwedd a bri, 

Bu'n darian i rinwedd, bu'n elyn pob traha, 

| Ei glust oedd agored i'r tlawd dan ei gri. 


I'r achos na wyddai fe chwiliai ein harwr, 
Oedd Job mewn haelioni, i'n dinas bu'n dad ; 
Oedd frawd i'r pendefig, oedd gyfaill y gwanwr, 
Bu'n fendith annhraethol i gylchoedd ein gwlad : 
“* Cymdeithas y Beiblau” sy'n wylo o'i golli, 
Fe gwympodd ei Llywydd, pwy leinw ei le? ' 
Sy Âr ddydd ei gŵyl mwyach, pwy, pwy geir i'n lloni 
Mor llawn ei arabedd, mor selog ag e'1 


| Ein “ Heglwys Gadeiriol” yn awr amddifadwyd 
1 O'r aelod ffyddlonaf, a'r swyddog o fri, 
| O'r DEON hybarchaf yn Mangor a welwyd, 

Pa ryfedd ei gweled yn wylo yn lli'? 
Tyr'd Awen alarus, cusana'i droedolion, 

Mor ddystaw, llafurus, y llanwai ei swydd ! 
Rhag ofn ei olygon y ciliai gwŷr trawsion, 

Yr annuw ni safai, gan fraw yn eì ŵydd. 





O heol i heol bu'n ymlid pechodau, 
Oedd halen santeiddiol, yn puro pob lle, 
Bu'n angeu a dinystr i lu o hen gampau 
Fu'n warthrudd a sfaen ar gymeriad ein tre'; 
Halogwyr y Sabboth, gloddestwyr, a meddwon, 
Geryddai yn Ilym, adferodd i'w fri 
Y dydd a gysegrwyd gan Arglwydd Dduw Seion, 
O'i lafur mwynhau y tawelwch gawn ni. 


Oedd gyfaill i addysg, pwy, pwy all amgyffred 
Fath fendith ardderchog fu ef yn ei ddydd ? 

A phwy a gêir ini all adrodd y golled 
Ilu o dylodion am dano ef sydd ? 

Na wrided y gwŷr a fu'n derbyn o'i gedion, 
Hyfrydwch ei enaid oedd cwmni y plant; 

Gwnaed llu yn foneddwyr drwy haeledd ein DEON, 
“ Yn gwneuthur daioni” y byddai y sant. 





Rhown dro i'r ysgoldy am unwaith i'w wrando 
Yn holi ac ateb fel plentyn ei hun ; 

Pwy gaid yn gymhwysach na'r DEON mwyn yno? 
Ymryson i'w ateb y byddai pob un; 

í Fe wyddai o'r llwybr i feddwl y plentyn, 
Astudioddathroniaeth ieuenctid ein-gwlad, 

Ac arnynt chwareuai fel cerddor â'r delyn, 

Ein DEON gyfrifid yn athraw a thad. 











Ysgolion y wlad alarant o'i golli, 
Yn iach iddynt mwyach ei wel'd yn eu mysg; 
Yn iach am ymweliad ar ddydd mawr yr holi, | 
Yn iach iddynt dderbyn o'i gynghor a'i ddysg; | 
Yn iach i Eryri am noddwr y tlodion, 
Hoff gyfaill y weddw alarus a'r plant; 
Wel, wylweh am dano, fu'n derbyn o'i gedion, 
Yr Eglwys a wyla am golli y sant. 





Ei enaid wefreiddiwyd yn acs-în cc>ddoriaeth, | 
Mor felus y pynciai eî glo 24 yz Iôr, i 
Ei lais cryf a chwycdai a> cnu tônyddiaeth, 
Oedd organ ei hu>>n yn nchanol y côr: T 
Ar dabyrddgau fy nghlyw mae'i lais eto'n aros, 
Mor gryf yn ei henaint, mor dyner a mwyn ! 
Ei gân ydoedd lawn o hudoliaeth yr eos, 
Yn orllawn o geinion cerddoriaeth o'i gwyn. 





Ond gwag yw'r arcito—bu farw'r pregethwr, 
Fin Heglwys a golloâc y “yddion gynghorwr; 
Mor ddiwyd y daliodd hyd ddyddiau penllwydni, 
Yn nghanol ei wendid, ei lesgedd, a'i ddellni! 

Ei gof oedd yn fywiog, a'i sel oedd yn danbaid, 
Ac “achos yr Arglwydd” wresogai ei eneid; 

Yn y gwaith y byddai ei fyfyrdo? ef beun âd, 
Nis gallai yn unman ddim aros yn tlonydd. 


Mae mainc yr Ynadon yn wag am ei golli, 
Symudwyd cynghorwr addfwynaf o honi ; 
Mae'r dagrau yn gwlychu aelwydydd y tlodion 
Aim golli eu noddwr a?u cyfaill mwyn, ffyddlon ; 
Yn gwisgo'i galarwisg mae'r Eglwys Gadeirio!, 
Am Fugail, a Deon, ac Aelod rhinwe jdol. 


y 
ì 


Tra ni yn galaru, mae ef yn molianu 

'Tuhwnt i'r wahanlen, yn nghwmni yr Iesu ; 

Fe groesodd yr anial, cyraeddodd fro Seion, 
Mae'n chwareu y delyn, mae'n gwisgo y goron; 
Sych ymaith dy ddagrau, nac wyla, O Eglwys, 
Cyraeddodd ein DEON hardd “ ddinas paradwys.” 


cin gdr íy df NE yn 


FC 


O Dduw, bydd drugarog o'i anwyl wehelyth, 
Arosed ei enw yn Nghymru'n dragyfyth ! 


PLORATOR, 
Sef Robyn Wyn, Bangor. 


ary WT NR Cm yh 
ennyn y yno iN 


E 
iT EY TRW CY nng 





 — 


y 





” 


F y. z 
ky o 
“Y 
a 


hd ct 


bnn a, 





start 


Er coffadwriaelh am y diweddar. Dra. Pharch. Ddeon 
Cotton, Bangor, yr hwn a _fu farw Mehefin 4ydd, 1862. 


Hau Gaerlleon! er nad ydoedd 
CorroN o freninol âch, 
Uchel urddas roddodd arnat, 
FE? fu'n chwareu'n blentyn bach 
Rhwng dy furiau adfeiliedig, 
Ychwanegodd at dy fri, 
Llawer garant sain dy enw 
Am it fagu'n DEON ni. 


Gyda chleddyf mawr yr Ysbryd 
'Traethodd 16” am Iesu mâd, “ 
Gyda chleddyf dynol dysgodd 
Lu i ymladd tros eu gwlad : 
Ond pan oedd blodeuyn bywyd 
Ar ymagor, collaist ef; 
Mwy yw'n colled ni yr awrhon, 
Er bod CorroN yn y nef. 


Colli un a garai'n henwlad 
Ddarfu in” pan hunodd ef, 
Noddwr iaith a meibion Gwalia 
Sydd yr awrhon yn y nef; 
Wyla'r cerddor am ei fyned, 
Er ei fyned idd yr ŵyl, 
Lle mae'n canu'n fwy ardderchog, 
Yn ngwresawgrwydd nefawl hwyl. 


Yn mhlith rhengau gwir wladgarwyr 
A dyngarwyr nid yw'n awr ; 
Ysgolaig rhagorol gwympodd 
Pan y torwyd ef i lawr: 
Un oedd ef a berffaith lanwodd 
Yn ei oes yr enw dyn, 
A grynhôdd ei holl rinweddau 
Idd ei enaid mawr ei hun, 


Hael wasgarai'i wênau tirion 
Nes y ffoai ofn y gwan, 

Ac ymdrechai'n wastad guddio 
Ei uchafiaeth yn mhob man : 














Er 


GO A Y 


SF 


| 

(a 

i 

| 

'v 

a a 


8 


Nid oddiar esgynlawr swyddawl 
Yr edrychai ef ar ddyn, 

Na, ystyriai eì gyd-ddynion 
Fel yn frodyr iddo'i hun. 


Angel pur gwarcheidwol addysg 
Sydd â thristwch ar ei rudd, 
Ac ar feddrod Corrox dduwiol 
Hir yr wyla ef yn brudd, 
A dysgyblion addysg wylant 
Foliant iddo am ei waith, 
Teimlad llawer un nis gellir 
Ei arwisgo'n iawn mewn iaith. 


Morwyr, ar wyllt donau'r eigion, 
Ar serenog noswaith oer, 

A ddarllenant eu hoff Feiblau 
Yn ngoleuni cân y lloer, 

Geirwon ddwylaw sycha'r dagrau 
Am eu ffrynd, nad ydyw mwy, 

Ond dych'mygant fry ei weled 
Yn hoff wenu arnynt hwy! 


Ac yn anedd clyd y gweithiwr, 
Llawer anwyl fam a thad 
Ddysgant wersi CorroN dduwiol 
Idd eu hastud blantos mâd : 
Pan fo'n pydru y rhieni, 
Plant eu plant a^u dysg un wedd ; 
Cyn eu collir, llawer blwyddyn 
Lithra'n ddystaw idd ei bedd. 


O ddyngarol Gristionogion, 
Ni chewch weled mwy ei bryd 
Yn dysgleiriaw pan yn dadleu 
Am “Feibl i bawb o bobl y byd: ” 
Pwy deilynga'r gadair lanwyd 
Am flynyddau ganddo ef 
Sydd yn awr ar gadair euraidd, 
Yn telynu yn y nef ? 


Cynllun o weinidog ffyddlawn 
Ydoedd, tra bu yma'n byw 
Anwyl Briod, Iesu'i Brynwr, 
Garai'n nesaf at ei Dduw ; 
Llamai'i galon pan y llwyddai, 
Ar ei rhan dyrchafai'i lef, 
Yn ei bryder tros yr Eglwys 
Rhyw ail Eli ydoedd ef. 





| 


3 


a 


cc 
- 


o 


a SS 














f 9 


(/ Serch ei galon lynai wrthi, 
mw Ac ystyriai'n werthfawr fraint 
Cael hyrwyddo cynydd Eglwys, 
“ Hâd yr hon yw gwaed y saint, 
Eglwys gredai a oroesai 
Chwyldroadau'r llawr i gyd, 
Ac a safai'n gadarn golofn 
Uwch dinystr erch holl bethau'r byd... 





Hen Eglwysi fu yn dyoddef 
Oesol wyntoedd blin y nen, 
A thrwy nenau'r rhai y ffrydiai 
Gwlaw a gwres yr haul uwchben, 
A adferwyd ganddo'n llawen 
Oddiwrth eu ffaeleddau gynt, 
Fel yn awr y gallant herio 
Holl ruthriadau gwlaw a gwynt. 








* 


O! nid ffugiol ydyw'r dagrau 
Wylir am y “ DEON DA,” 
Er yn pydru yn y beddrod, 
Clod diragrith lluoedd ga : 
Ar ei feddfaen llawer deigryn 
Ddisgyn, er nas gwybydd ef, 
Oddiwrth lygaid fu yn syllu 
Arno'n traethu am y nef! 


a. 


_ 


Gio cy RWYD ANDY sd y GARA 


A 
- 


—_ 


' Ger yr Eglwys a adseiniodd 
Eiriau'i galon am y groes, 

Y gôrphwysa ef yn dawel 
Oddiwrth lafur mawr ei oes: 

Yn mhriddellau'r glyn yr huna, 
A bendithion ar ei ben, 

Ar y llanerch engyl wenant, 
Wrth ymwibio trwy y nen! 


Uy 


Uu Pan na byddo ôl adfeilion 
a Byd na lleuad, haul na ser, 
Aur orielau nef. y nefoedd 

A ddadseinia'i nodau per,— 
Nodau sgynant archangylion,. 
A enillant wên yr Oen 
ŵ Fu yn wrthddrych serch ei galon 
ÎN Tra yn teithio byd y poen. 





ì DIADDURN,. 
W Sef Mr. J. Hughes, Vaynol School, Bangor. 








EF 
(Ô 
We 
| 
i 

l' 

| 
| 


EG 


GT 


” 


eu 


REF UIto 


mm 


Fr coffadwriaebh am y diweddar Dra Pharch. Ddeon 
Colion, Bangor, yr hwn a_fu farw Mehefin Aydd, 1862. 


'A dangos archollion mynwesau, 


Pob dosbarth yn dwys alarnadu, 


GN ———————— 








i0 





shyn 





PA eiriau cyfaddas i'r gorchwyl 
Er dadgan teimladau mor ddwys, 


YE 


-_ — 


A'r tristwch ddaeth trosom yn bwys? 
Dwfn, ddystaw och neidiau ymwthiant, 
Gan esgyn mewn sobrwydd yn syn, 


—— 


Pob mynwes archollwyd yn hyn. 


O'r braidd na ogwyddai y bryniau 
Eu penau mewn tri8twch i lawr, 
A'r sychdir ddyhidlo y dagrau 
Wrth ganfod fath golled mor fawr ; 
*Rwy'n syllu, gan ddysgwyl cael gweled 
Pinaclau pen temlau y 'Tad, 
A chanddynt dywyllnos bruddwisgoedd 
Pan drengodd gwir noddwr y wlad. 


Tb gi EFO yn nn 


a 


Mae enw DEAN Corrou'n arogli Ŵ 
Yn esmwyth a pher yn mhob man, . 
Colofnau aneirif a dystiant | 
Ei fawredd haelionus i'r gwan : 
Tylawd a chyfoethog sy'n d'wedyd, 
“ Rhy brin yw prif dalent y byd 
I wneuthur cyfiawndor â'r testyn, 
Ychwaneg mae'n ofyn o hyd.” 


Gorchestgamp o'r holl greulonderau, 
O angeu, ddaugosaist yn awr, 

Drwy daro y cyfaill anwylaf, ; 
Hawddgaraf, nes cwympodd i lawr : “ 

Teimladau'r tylodion a waedaist, " i 
Trallodion fel afon a ddaeth, í 

Dwfr oer ydyw dros gymdeithasau, . Ŵ 
Gofìdiau nas gwelwyd eu gwaeth. 


Bu'n falm i ddoluriau'r tylodion, 
A meddyg i'r cleifion yn glau ; A 

Y bwthyn dystadlaf fynychai, 
A'i haeledd o hyd yn parhau, 


aai Gee —__ 





4, 


i ŵ WW ———— 
oj xv; > 


A 


| 
* 





a 


1 


Gan chwilio am le i dosturio, 
A llenwi angenion y gwan, 
Heb sathru ar ryddid cymydog, 
Ond anog i bawb wneyd ei ran, 


Amddifad a gweddw a'i galwent 
Yn dad ac yn briod wrth raid, 
Ac yntau, mewn môr o hyfrydwch, 
Gyfranai o'i galon, heb baid : 
Agorodd wych ddorau dysgeidiaeth, 
Gwybodaeth gyfranodd yn rhad ; 
Ceir miloedd, mewn cynhes adgofion, 
Gusanant ei arlun drwy'r wlad. 


P'le bynag y gwelai argoelion 
O dalent yn nhlodion y dref, 
Er ised a gwaeled rai gwelw, 
Eu codi i sylw wnai ef, 
Gan anog a chymhell yn serchog, 
A choethi'n odidog eu dawn, 
A'u gwneuthur yn addurn cymdeithas, 
Ï ateb y pwrpas yn iawn. 


Ei dalent oedd fawr mewn peroriaeth, 
Rhoes uchel gefnogaeth i gân, 
Â hwyl ei athrylith nefolaidd 
Enynai fynwesau yn dân: 
Esiampl fel duwiol, gwir Gristion, 
Un cadarn mewn gweithred a ffydd, 
Iach, diddrwg, a chalon ddirodres, 
A mynwes ddiragrith a rhydd. 


Ceryddai droseddwyr mewn dwysder, 
Â pharod i faddeu i frawd, 

Os gwelai wir arwydd edifar, 
Yn gynar rho'i gysur, heb wawd: 

Nid anog gan ddysgu â geiriau, 
Rhoi cynghor a cherydd i'r byd, 

A gadael heb wneuthur y Dethau 
Ddylasid eu gwneu$hur i gyd. 


Ei lwybrau diragrith a gweddus, 
A'i gamrau gofalus drwy'i oes, 

Ei ymdrech diflino, bregethant 
Oraclau effeithiol y groes : 

Ei hoíf bresenoldeb a'i enw 
Addurnai ein cyrddau mor goeth ; 

Ei 'madrodd arebol a ffraethiym, 
Mor hynod d'rawiadol adoeth ! 





12 





/Blaenorai mewn pob rhagoriaethau, 
Heb geisio gogoniant i'r dyn— 

Ni wybu'r llaw aswy y weithred 
Gyflawnai'r ddeheulaw ei hun: 

Hyfrydwch eì enaid ef beunydd, 
Llawenydd ei galon ddigur, 

Oedd gweini yn nheml yr Arglwydd, 
Mewn sobrwydd, yn onest a phur. 





A gwledd o'r danteithion melusaf Wd! 
Oedd gwneuthur ewyllys ei Dduw ; bo 
Sant ydoedd yr hybarch DDEAN COTTON, 
Wrth gyfraith y nefoedd yn fyw: 4 
Hardd golôfn yn nheml yr Arglwydd, i 
Perl dysglaer yn nghoron y nef; 
Tra'r eglwys ddaearol yn wylo, 
Angylion sy'n llawen eu llef. 


Mor anhawdd yw gwneuthur ei ddarlun 
A geiriau ffaeledig y bardd, 
Na gwneuthur un radd o gyfiawnder 
Â mawredd mor ddysglaer a bardd ! 4 
A phwy ond y Nefoedd wybodol 
All ddadgan y mawredd i gyd ? 
A phwy ond y Nefoedd all dalu 
Mewn môr o hyfrydwch o hyd. 


Masnachodd y DEON âg angeu, 
' Daeth elw tragwyddol i'w ran, 
5 Hardd osgordd angylaidd ymffurfiodd 
Ŵ I'w ddwyn-yn etifedd i'r lan: 
h Cawn ninau â deigryn sefydlog, 

A mynwes hiraethlôn a dwys, , 
Fyn'd at ei feddadail i wylo, 

A'i gofio, gan roi arni'n pwys. 


Ha !'r fam ddaearol, crechwenaist 
. Mewn ymffrost a balchder o'th fodd, 
Am gael yn dy fynwes ìi orwedd 
Fath lestr trugaredd yn rhodd ! 
Ond rhaid fydd i tithau ei golli, 
Gwna godi o'th fynwes ryw ddydd 
Mewn rhwysg a gwychfawredd rhyfeddol, 
Corff nefol, anfarwol a fydd! ! 


UT I GT EU NU 


DEIGRYN, 
Neu R. D. Roberts, Artist. 


WY; 


Y io & 


2. MENDUS JONES, ARGRAFFYDD A LLYFR-RWYMYDD, BANGOR: : 














